
STOP 



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World 

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in 
the world byJSTOR. 

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other 
writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the 
mid-seventeenth to the early twentieth centuries. 

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this 
resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial 
purposes. 

Read more about Early Journal Content at http://about.istor.org/participate-istor/individuals/early- 
journal-content . 



JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people 
discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching 
platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit 
organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please 
contact support@jstor.org. 



THE CAMBRO-BRTTON. 109 



AWEN CYMRU. 



A'th Todd yv) athnvgdd AweB. Edm. Pevs. 



PENNILLION. 

xvn. 
GwYN eu b^d yr adar gwylltion, 
Hwy gint fyn'd i'r fan y fynon' ; 
Weithiau i'r mor, a weithiau i'r mynydd, 
A dawod adref yn ddigerydd. 

xvni. 
Trwm y plwm, a thrwm y cerig, 
Trom y w calon pob dyn unig, 
Trymaf peth tan haul a Ueuad, 
Canu'n iach, Ue bj'ddo cariad. 

XIX. 

Yn h6n, ac yn ieuanc, yn gall, ac yn ffol, 
Y merched sy'n gwra, a minnau ar yr ol ; 
Pa'm y mae'r meibion i'm gweled mor wael, 
A minnau gan laned a merched sy'n cael P 

XX. 

Blodau 'r flwyddyn yw f anwylyd, 
Ebrill, Mai, Myhefin hefyd ; 
Llewyrch haul yn tywynu ar gysgod, 
A gwenithen y genethod. 

XXI. 

Da gan adar man y coedydd ; 
Da gan wyn feiilionog ddolydd : 
Da gan i brydyddu 'r hafddydd 
Yn y Uwyn, a bod yn Ilmydd. 

XXII. 

Hawddfyd i ddydd yr Awen, 
Pan oeddwn gynt yn fachgen, 
A chyda 'r gog yn canu'n ftryn, 
Yn nghyfor Uwyn yn llawen. 

A Translation of the Ode on the Death of Sir Thomas 
PiCTON, which follows in page 111. 
Gerddorion mwynion a mad, — o tynnwch 
O 'ch tannau alamad ; 
Forwynion cenwch farwnad, 
Eirian glain arwr ein gwlad. S. Price. 



110 THE CAMBRO-BRITON. 

Dowch er cof i wylofain — ar wyddfa 

Yr addfwyn lyw cywrain j 

Ail ni bu i'r cu wr cain, 

Er rhyfyg Groeg a Rhufain. W. Williams. 

Picton, ei alon wyliodd, — rhag taerni, 

Rhwyg teyrnas achubodd; 

Rhyddion holl Evrrop rhoddodd ; 

Marw y w 'nawr a mawr y modd ! J. Howell. 

Rfaodd hyfryd gmr br^d ger bron, — a gludai 

I'r gwledydd heddychlon ; 

Aeth, 'n ol gorphen dibenion, 

I entjrrch llewyrch yn lion. S. Price. 

Pell edrych, pwy eill adrodd— y neithol 

lawn wyrthiau gyflawnodd ? 

Gelyn traws o'i geulan trodd, 

Ei gaerau oil a gurodd. W. Williams. 

Gwych udgom clod, nod a wna — o'r gwrthiau, 

A'r gwerth nis gwahana ; 

Marw wnaetb, yna daeth enw da, 

Yn fythol hwn ni fetha. J. Howell. 

Llandovery, Juiu 20, 1819. 

An EsGLYN on a Rock falling down in the Vale of Neath, by 
Rhys Mobgan John, of Pencraig-N^dd, written about the 
beginning of the last century. 

Creigydd a gelltyd gwylltion — a dolydd 
Ardaloedd Nedd dirion, 
Rhwyg wyd a braenwyd eu bron : 
Ffwrdd ! unwaith gael ffordd union. 



ENGLISH POETRY, 
TRANSLATIONS OP THE PENNILLION. 



XVII. 

Those wild birds see, how bless'd are they ! 

Where'er their pleasure leads they roam. 
O'er seas and mountains far away. 

Nor chidings fear when they come honm. 



